(Verse 1)
บนยอดเขาสูงเสียดฟ้า ม่านหมอกปกคลุม
ทิวทัศน์งดงาม ดั่งภาพฝัน
วัดเขาช่องลม ศักดิ์สิทธิ์ดั่งเทพเทวา
ผู้คนมากมาย ศรัทธา ความเชื่อ ความหวัง

(Chorus)
ท้าวทองล้น ยืนตระหง่าน
เมตตา กรุณา
ดลบันดาล ให้สมปรารถนา
พลังภายในล้นเหลือ จะบังเกิดหากคุณมีศรัทธา

(Verse 2)
ผู้คนมาสักการะ ท่านทองล้น
ด้วยความศรัทธา ความเชื่อ ความหวัง
ขอพร บนผ้าแดง
ให้ได้สิ่งที่ปรารถนา

(Chorus)
ท้าวทองล้น ยืนตระหง่าน
เมตตา กรุณา
ดลบันดาล ให้สมปรารถนา
พลังภายในล้นเหลือ จะบังเกิดหากคุณมีศรัทธา

(Bridge)
บางคนป่วยไข้
หายเป็นปกติ
บางคนธุรกิจ
เจริญรุ่งเรือง
บางคนหางาน
ได้งานทำ
บางคนมีคู่
สมหวังดังใจ

(Chorus)
ท้าวทองล้น ยืนตระหง่าน
เมตตา กรุณา
ดลบันดาล ให้สมปรารถนา
พลังภายในล้นเหลือ จะบังเกิดหากคุณมีศรัทธา

(Outro)
วัดเขาช่องลม
ดินแดนศักดิ์สิทธิ์
ท้าวทองล้น
เมตตา
ดลบันดาล ให้สมหวังดังใจ
ผู้คนมากมาย ศรัทธา ความเชื่อ ความหวัง